EPISTOL 

OYFFREDINOL     CYNTAtf 


lUl'UVBfH 


BKIF  LyWYDDIAETB   EGLVVYS  lEsO  (-UtIST  O  SAINT 

Y  DYDDIAU   DIWEDDAF.O   DDYI'KIIVN   Y 

LI.YN    HALEN    I'AWK, 

AT    Y 

v|l\r  GWASGAR&DIQ    IR   HYD  V   DDAfiAR,— 

V  H     %  H  S  H  c  h  :— 

Anwvl  I-'rodyr, — Odditir  pan  ysgrjfenwyd  Epittto)  CyflVedinul 
y  DeudJeg  Apostbl,  o  Winter  Quarters,  Rhagl'yr  L'3,  18(7,  y  mac 
llawer  o  ddygvtyddiaduu  wedi  cyruim'ryd  lit*,  a)-  syiM  yn  ddyddor* 
awl  ia»n  yn  eu  piitliynas  a  clivnuy  ilJiail  yr  i-ghvys,  jn  hind'  ailol 
i  ddyfodiad  Mali  y  Dyn  ;  a.:  yr  ydyin,  gyila  sirioldtb,  yn  gnneyd 
.'eft.ydd  o'r  cyflcus'lra  cyntaf  linn  i  wni'vd  yn  liyabvs  i  ibwi  han 
is  byr  o'r  dygwyddiadaii  clan  sylw,  ynghyd  a*r  cyfiyw  gynghoriQn 
•r  arweinir  ni  gau  yr  Ysbryd  i  roddi. 

Treuliwyd  gauaf a  gwanwyn  1848 yn  ddiwyd  ia*n  i;;in  ainivw 
iol  o'r  apostolion,  u'r  honuiiaid,  wrtb  ynjweled  a  brodyr  ac  eglwyai 
yn  ngwabanul  barihau  o'r  Talelthiuu,  1'a  cynghori  i  gosod  mewn 
trofti  y  pelhau  tydd  yn  perlhya  i'r  deyrnas,  ac.i  ymdrachu  «'acl 
cynnorthwy  er  symud  y  r  eglwyso  Winter  Quarters  i  Ddinus  y  I  lyn 
iluli'U  Kanr;  ond,  el  i  rai  o'r  Kuint  fod  mor  baulionua  :ijj  y  (jail 
ent)  <tlo  ni  cbafvyd  di(;"n  i  daln  y  ddyled  ■■<%  <»  dd  y  lytryddim  tl> 
rodl  iiivncd  id.li  wrth  ilmilin  allan  urn  drigfun  muydd  »   mv.-iil  - 


ediaddu  cyfi'olyb  ereill  or  Uosad  yr  eglwys,  heblaw  rhoddi  rbyw 
gynnorthwy  at  v  daith  a  fwriadent,  yr  hyn  a  effeitbiwyd  yn  y 
diwedd  trwy  gael  benthyg  wageni,  &o.,  gan  y  brodyr  ar  diroedB 
Pattowatamio,  a  chyfeillion  yn  ac  oddiamgylch  y  gwersyll. 

Darfu  i'r  gynnadledd  gyffVediuol,  ar  y  6fed  o  Ebril],  1848,  a 
gynnaliwyd  yn  y  Tabernacl  coed,  yn  Iowa,  gydnabod  yn  unfrydol 
y  brawd  Brigbam  Young  i  fod  yn  llywyd'd,  ac  richer  C.  Kimball 
a  Willard  Riohards  yn  gynghnrtoyr;  v  tri  yn  cyfansoddi  corwm 
o'r  llywyddiaelh  Baaoafyn  Eglwys  losn  Grist  o  Saint  y  Dyddiati 
Diweddaf. 

GatlawmKI  y  brodyr  Young  a  Kimball  y  Winter  Quarters  yn 
mis  !\Ini,  a'r  brawd  Richards  yn  Gorphonaf,  gyda  chwmpeini 
mawr  o  ymfudwjfr  i'r  lie  hwn,  lie  y  cyrhaeddasant  yn  misoedd 
Media  Hydref,  a  chawaant  y  Saint  yn  inwynban  braidd  iechyd 
r\  ffrediuol.  Daeth  yr  Elenuriad  Amasa  Lyman  hefyd  gyda  y 
gwarsyl]  hwn,  ao  oddeutu  yr  un  aroser'yr  aetb  yr  Elenuriad  Orson 
Pratt  o  Winter  Quarters  i  l.lor  -r.  Cymmerodd  yr  Henuriad 
Woodruff  ei  daith  i  Canada,  a  thrigodd  yr  Henuriaid  Hyde,  a 
Genrgu  \.  Smith, no  Ezra  T.  Benson  gyday  Saint  yn  Pottowat- 
amio.  Gadawndd  y  brawd  Richards  y  Winter  Quarters  yn  hollul 
wag;  llaiver  o*n  hanifelliaid  wodi  eu  dyatrywin  gan  yr  Indiaid,  a 
llawero'n  ceffylau  wedi  eu  lied  rata  o'r  drifeu  tu  i'r  ufon,  Tarf- 
i«  \.l  ar  pyfran  o  werayll  y  brawd  Kimball  with  afon  yr  Ell;  Horn, 
gun  haid  o  Ottoes  ac  Omahas,  a  chiwyfwyd  tri  o'r  bfodyr,  o'r  rbai 
mae  dan  wedi  eu  hanafu  am  byth. 

\i  v  30ain  o  Daohwedd,  derbyniasom  lytliyron  n  Kanesville, 
Iowa,  gyda  Copt.  Allen  Compton  athri  brawd  arall,  yn  rhoddi  i 
iii  y  nowydd  dymunol  fod  llawer  n*r  Saint  ag  oeddynt  yn  analluog 
i  fynod  yn  m  hell  a  oh  ar  eu  taith,  wedi  sefydlu  mown  amrywfol 
harthati  n  whirl  Pottowatamie,  B?u  bod  wedi  eu  bondithio  yn  fawv 
wrth  godi  Jlafur,  cnrdfau  da,  IWsiau,  diadelloedd,  &c.j  a"u  hod  yrt 
gyfTrediiiol  yn  hurod  i  ymfudiad  dyfodol,  ae  nndeb  a  ehariail 
rawdnl  vn  fly  mi  yn  eu  plith, 

Trwy  yr  un  llythyrdn  cawsnm  wybodaetb  hefyd  am  y  Ilwyddiarit 
inarforbl  aydd  ar  y  gwnith  yn  Lloegr,  a'r  tfroedd  Prydeinlg  cyf. 
age*,  in-  fod  yr  eglwys  wodl  cynnyddu  mwy  na  7,000  yn  ystod  y 
Owyddyn  flaanorol;  ira  yr  nedd  gallu  Duw,  yngbyd  a  gallu  3 
Mafol  yn  gwrthwynebu,  yn  cael  eu  gwneuthur  yn   hysbys,  (c\  yn 

''■■  1  \\im  gi  ■■'     1  tin    ett    Id  1  r  I'r  9aint 


a 

Derbyniwyd  dibeuriad  Lyman  Wight  yr  nn  pryd,  yr  liyn  a 
ddangosa  yn  eglur  i'r  Saint  nad  oedd  efe  yn  un  o  honom  ni,ao 
o  ganlyniad  diaelndodd  yr  Rglwys  ef,  a.phob  rhai  a  harhant  i'w 
ddilyn. 

Pan  yn  cyrhaedd  y  dyffryn  hwn,  cawsora  fod  y  brodyr  wedi 
adeiladu  pcdair  o  aniddilFyufeydd,  wedi  eu  gwneyd  i  fyny  y  rhan 
fwyaf  o  dai,  yn  cyunwys  o.ldeutu  saith  a  deugain  o  email  o  dir, 
ac  yu  rhifo  oddeutu  o,0U0  o  eneidiau,  rhwng  ein  gwersyll  ni.  Yr 
oedd  y  brodyr  wed:  lhvyddo  i  hiu  a  phlanu  anirywiaeth  mawr  o 
badau,  yn  mhob  tyuiraor,  o  Ionawr  hyd  Gorphenaf,  ar  Term  odd- 
eutu  deuddeg  milllir  o  hyd,  ac  o  un  i  chwecb  o  led,  yn  cynnwys 
ynddi  dir  sylfaen  y  ddinas.  L'ufudd  y  rlian  fwyaf  o'n  cnydau 
cynhar  eu  dystrywio,  yu  mis  Mai,  gan  griciaid  a  rhew,  yr  hwn  a 
barhiiodd  yn  achlysurol  hyd  Alehenn;  tra  cafodil  y  cynauaf  diw- 
eddar  ei  niweidio  gan  sychder  a  rhew,  yr  hwn  a  ddtchreuodd  ei 
ddystryw  oddeutu  y  lOfed  o  Hydref,  a  tbrwy  dor i ad  anifeiliaid 
allan  o'u  djadellosdd  Nid  oedd  y  brodyr  yn  ddigon  lliosog  i  ym- 
ladd  y  criciaid,  dyfrhau  y  cnydau,  a  chloddio  oddiamgylch  eu 
planl'eydd  helaetb  ;  o  ganlyniad,  dyoddefasant  golledion  trymion  ; 
er  fod  y  treial  a  wnaed  y  rlwyddyn  ddiweddaf  yn  dd:gon  i  brofi  y 
gellir  codi  cnydau  gwerthfawr  yn  y  dyffryn  hwn  gyda  tbrefn  dda, 

Yr  oedd  gauaf  1817-8  yn  dra  mwynaidd,  digonedd  o  borfa,  a'r 
anifeiliaid  yn  fTynu  arno,  a'r  ddaear  yn  cyrameryd  ei  thrin  y  rhan 
fwyaf  o'r  arnser  bob  rais ;  end  yr  oedd  gauaf  1S48-9  yn  dra 
gwahauol,  ac  yn  fwy  tebyg  i  auaf  caled  Lloegr  Newydd.  Yr  oedd 
yn  oer  iawn  o'r  I  af  o  Rag-fyr,  hyd  ddiwedd  Chwefror.  Y'r  oedd 
cawodydd  eira  yn  fynych,  ac  er  fod  aroryw  ddadleitbiui'au  yn 
cvnimeryd  He,  nid  oedd  y  diiaear  heb  eira  ami  yn  ystod  \  tymmor 
hwnw,  yn  amrywio  o  un  i  dair  troedfedd  mewn  dyfuder.  Y  dydd 
oeraf  o'r  gauaf  diweddaf  oedd  y  omed  o  Ch'.vefror,  pryd  y  cwympai 
yr  arian  byw  33  o  raddau  islaw  y  pwynt  rhewllyd  ;  a'r  dydd  ninyaf 
gwresog  oedd  dydd  Sul.y  2oain  o  Chwefror,  prvd  v  codai  vr  arian 
liyw  i-21  o  raddau  uwcblaw  y  pwynt  hwnw,  yn  ol  Fahrenheit.  Y 
mae  gwyntoedd  cryf  a  gwrtnwynebol  wedi  bod  yn  fynych.  Mae 
yr  eira  ar  y  mynyddoedd  amgylchynol  wedi  bod  lawer  vn  ddyfn- 
ach,  yr  hyn  sydd  wodi  achosi  anhawsdra  i  gael  coed;  tra  mae'r 
anifeiliaid  wedi  nivned  i  edrych  mor  wael,  trwy  y  diffvg  o 
ytnborlh,  fel  nas  gallont  lusgo  yr  hyn  oedd  eisieu  o  danwydd,  ac 
y  mae  llawor  wedi  gorfod  dyoddef  mwy  neu  lai  o'r  herwydd. 
Bochreuodd   y  gauaf  mi  wu   auis.-r   annysgwyliadwv  ac  anaferoJi 


! 

gan  ddal  Uawer  o'r  brodyr  heb  dai  na  thanwydd;  ac  er  foil  cryn 
ddyoddef  wedi  bod,  etlo  ni  achpswyd  an  farwolaeth  gan  y  rhew. 
Y  mac  tri  chyunyg  wedi  cael  cu  gwney  d  gan  y  brodyr  gydag  anif- 
eiliaid  neii  esgidian  eira,  i  ymweled  a  Fort  Bridger,  er  pan 
ddisgynodd  yr  eira,  ond  wedi  molhu  ;  etto,  dysgwylir  y  bydd 
Compton  yn  abl  i  gymmeryd  y  llythyr-god  yn  ddwyreiniol  yn  fnan 
»r  ol  Cynnadledd  Ebrill. 

Yn  nechreu  Chwefror, gwnneth  yr  Esgnbion  gyfiif  o'r  defnydd 
bara  sydd  yn  y  dyffryn,  pan  y  cylioeddwvd  fod  ychydig  yn  fwy 
na'r  drydedd  ran  o  bedair  o  bwys  y  dydd  i  bob  euaid,  hyd  y  5med 
o  Orphenaf,  ac  yr  oeddid  yn  gwybod  am  ragor  nag  oedd  wedi  ei 
gyfrif.  I'Vl  canlvniad  nattiiol,  yr  oedd  rhai  yn  meddiannu  digon- 
edd.  lra  yr  oedd  ereill  braid d  heb  ddim.  Tris  cyffredin  y  llafurer 
y  cynanaf  oedd  dau  ddolar;  rhai  wedi  gwevthu  am  dri ;  yn 
bresennol  nid  oos  dim  yn  y  farclinad  am  nn  pris.  Mae  gwenith 
u.di  cyrhaedd  o  bedwar  i  1mm  dolar,  a  chloron  o  cliwech i  ugain 
dolar  y  bushel;  ac  it  Q£d  oes  dim  ar  worth  yn  bresennol,  dys- 
gwylir  y  bydd  digon  at  had  rae»n  blwyddyu  etto. 

Mae  Bin  gweithiarj  cyhoeddns  yn  myned  yn  mlaen  yniiwydd- 
■annus  yn  cynnwys  cynghor-dy,  45  trnedfedd  ysgwar,  dwy  lofft, 
wedi  ei  adeiladn  trwy  ddegymu  ;  hefyd,  bnnt  dros  yr  Iorddonen 
Orllowino],  gwoiih  700  o  ddolars,  a  chwech  neu  saiih  o  bontvdd 
dros  afonydd  bychain,  i'w  clirio  trwv  dreth  ar  I'eddiant;  hefyd, 
badd-dy   with  y  Ifvnnon  dwymn. 

Y  mae  cae  oddoutu  8000  o  erwau  wedi  ei  IVsnr  ar  y  tu  dwyr- 
ciniol,  ao  yn  gyfages  i'r  ddinas,  ac  wedi  ei  ranu  yn  raniad.au  o 
bum  i  ddeg  erw  yr  un,  a  uarin  cglwvsig  o  8(10  o  erwau.  Cafodd 
y  rhanau  pom  a  dog  erw  on  rhoddi#rhwng  y  brodyr,  trwy  fwrw 
ci  elbren  ,  ac  y  mae  pnb  dyn  i  gyunortlnvyo  i  godi  clawdd  cledr, 
pridd,  in  u  vciyg,  Id  y  byddo  fwyaf  cyfleus,  oddiamgylch  yr  holl 
gao,  *  u  -'i  v  gj  Ir.in  a  fviidii  of  yn  gaol  ;  hefyd,  gambis  ar  yr  ochv 
ddwyreiniol,  i'r  dyben  o  ddwi'rhau.  Mae  tair  o  felinau  main,  a 
phump  m  ti  chwech  ■  >  felinau  llifo,  mown  gweithrediad,  a  llawer 
jfn  ychwaneg  mewn  bwriad.  Y  mae'r  meini  main  i'w  carl  yina, 
mi  gyital  a'r  bur  Ffrengig, 

■  liwilir  urn  le  i  Bofydlu  lanuer-d;  a  thav.dd-dy  mor  fuan  ag  y 
calavva  \r  eira  y  mynyrtdau. 

Mac  yramddiffynfeydd  yni  sol  eu  tori  i  fynyyn  gyflym,  gan  fod 
!  itl  yn  ca  I  ou    ymud  yn  mlaon  tua  lotlan  v  ddinas;  ac  v  inae  y 


Jdinaa  eisoes  yu  yuuldungos  megys  pu  byddai  yuu  er  ys  blyutdd-. 
au ;  y  fatb  ydyw  diwydrwyd.d  uc  jmegniad  y  Saiul. 

Mewn  bulla  auafol,  gan  ddau  barti  o  gaut  u  wyr  bub  un,  din- 
ystriwyd  yugh.vlcb  700  o  tleiddiaiJ  a  chadnoaid,  2o  wolverines, 20 
a  niiu:;  a  clluthau  coed,  600  o  hebogiaid,  dylluanod,  a  phiod,  a 
1000  ()  gigfrain,  yu  y  dyffryn  a'r  gyramydogaeth  yina. 

Ar  ddychweliad  nifer  a'r  Mormon  Battalion  drwy  y  rban  og. 
loddol  u  Galil'oniia  Onlewinul,  Jargaufyddasaut  fwnglawdd  aur 
lied  i'awr,  He  y  galluogwyd  hwynt  trwy  aroa  ycbydig  o  ddyddiao. 
i  ddwyu  ganddynt  ddigon  o!r  ilwcb  i  wnevd  arian  yn  Uiosog  yu  y 
Ho  yina  at  ddybenbn  cyd'redin  y  eyhoedd ;  yn  y  gyfnewidfa  darfti 
i'r  brodyr  rndui  y  llwuli  aur  i'r  llywyddiaeth,  y  rhai  a  roddasant 
allan  liliau  ueu  bapyrau  yn  en  lie;  ac  y  niae'r  "Kiniand  Safety 
Fund'1  wedi  oi  all  anvyd.lu,  yn  gyl'artal  I  aur. 

Cyrhaeddodd  yr  Kenuriad  Addison  Pratt  y ma  yn  nghwmpeiui 
rban  o'r  I'yddlu  ar  jr  28ain  o  Fedl,  I81S,  u  ohalbud  ei  deulu 
mown  lecliyd,  nodi  bod  yu  almonnol  oddhvrthynt  uddeutu  pum 
iniyuedil,  ar  genadiaeih  yn  y  Society  Islands,  lie  y  bedyddiodd, 
yugliyloh  1200  o  eneidiau  ;  to  y  nut  yr  Hemirlad  Gruuurd,  yr 
hwn  sydd  yn  aroi  yuo  ctto,  wedi  bodyddlo  (JiO  o  liunynt  yu  Ana. 
Y  inaa  ymddiried  y  Saint  brodorol  yn  ng»uith  yr  Argiwydd  yn, 
tuwr  iawn,  ao  y  maeut  yn  ynji'l'yu  urn  gyughoriou  yn  baihaus, 
yn  gyininuiut  felly  ag  i  waitli  yi  Heuuriad  Gmuard  fyned  yn  rby 
unnyoddefol  Iddo,  a'i  orfndi  i  forlo  300  o  flllliroedd  mewn  bad 
agored,  i  ddwyn  y  brawd  Frail  i'w  gynimrthwyo ;  hc  ei'iddi  fynod 
yu  longddrylliad  aruo,  etto  fe  lwyddodd,  cyimnnnvyd  el'  i  lyny 
gan  long  uetld  yn  pasio,  cytiawnndd  el  gonadiaoth.  a  dychwdodd 
i  Aua  &*r  brawd  Pratt;  fel  hyn  trwy  lafur  yr  Henurlad  Rogers, 
yr  hwn  a.  ddychwolodd  ac  a  l'u  farw  oddeutu  d«y  Hynedd  in  ol, 
a'r  Henurlald  Pratt  a  Grnuurd,  y  niae'r  efengyl  r.edi  ei  phlaiiu  ar 
ddeuddeg  uou  hyrotheg  o'r  Ynysoedd  Gorllenlnol. 

Ar  y  laf  o  Ioiiaur,  ordelniwyd  John  Smith,  ewyihr  i'r  prot 
phwyd,  Joseph  Smith,  yn  patriarch  i'r  eglwys,  ao  1  ddal  jr  agor- 
iRdau  a'r  gulluoudd  peithynol,  megis  y  Tad  Joseph  Smith  ae 
Hyrum. 

Ar  y  titled  o  Chwofror,  ordelniwyd  Charles  C.  Itich,  Lorenzo 
Suow,  Erastus  Suow,  a  Franklin  D.  lliuhurds,  yn  aelodau  o 
gorwm  y  Deuddeg  Auoiitol,  i  lanw  y  bwlch  a  achosodd  symudiad 
'••i   i'r   l>i il'  I.vwv.ldiiuih,  a  diurddeliad   Lyioau  Wight.     Y  mae 


"ijsau  v  l».'u JJrg  Apostol  yu  awr,  yu  o!  eu  graddau,  fel  y  caulyu  - 
— Or«un  Hyde,  Parley  1".  i'ralt,  Ojsuu  PraJt,  Wilfurd  Uoodrnn^ 
John  Taylor,  George  A.  Sn>i(b,  Atnas.a  Lyinan,  Ezra  T  Beasoa, 
Charle*  C.  Rich,  fA>rei3ZO  Snow,  Erastns  Suow,  a  Ffanklin  D. 
Richards, 

O  Lyvyddiaeth  y  Deg>a-ihru<jajn,  y  rose  Ze-ra  Pulsifer,  L^vi 
W.  Hancock,  Jeii.Uh  5!.  Grant,  a  Heari-  Berriuiao  vn  y  dySryti 
lt>rii  Y  sue  Joseph  Young  a  Benj«jsin  L-  Clapp  yts  ognlad 
Pottowatta-nie,  nc  Albert  C.  R.<;k*nod  ar  genadiaetli  i'r  Talciih- 
iau  Duyreiuiul.  JusqOi  Young  yw'r  ssryJddg  Hysryddoi  ar  y 
Deg-a  thragain. 

Y>  union  widi  ilanir  corwai  y  Detiddeg  Apostol,  aelh  y  brif 
lynyddiaeth,  gyda  cbynnorlhwy  cymtnaint  o'r  denddeg  ag  oedd 
jm  bresennol  yn  y  dyjfryn,  i  rcrydln  if<ike  o  Ssion  yn  Ninas  y 
I.lyn  Halrn  Kawr ;  Daniel  Sp^nreryn  ilvwydJ,  a  Duvid  I'aliocr 
k  WilW-.I  Snow  ya  gynghorwyr. 

Yr  Di  bel  Gynghoi  a  gynbwys  Isaac  Mnrley,  Plmieas  Richards, 
Shadrach  Roimdy,  Henry  G.  Sherwood,  Titus  Sifting,  Eleaz  r 
Miller,  J  liu  Vance,  f,o>  i  Jackraan,  Ira  Eliiridge,  ESis-ba  H 
Groves,  William  W.  Major,  ac  Edwin  D.  Wciolley. 

Ma.'  Jidin  Y'oung  yn  Hywydd  ar  gmnrD  yr  are.biiffeiriaid,  a 
Reynol  !-  a  George  U   Wallace  yn  gyngborwyr.. 

Mae  John  Nebekeryn  Hywydd  ar  gorwm  yr  hemiriaiJ,  a  Juror  s 
II.  S  nitb  ac  Aaron  Sftvey  yn  gynghorwyr. 

Mao  y  dvliMn  ne!i  ei  sctllo  am  again  roilUir  yn  ddebeuo),  a 
deugain  niilltir  yn  ogleddol  i'r  ddinas.  Mae  y  ddinas  we.li  ei 
rliauu  yn  b<  duarar  bymlheg  o  ddcraparthiadau ;  y  wlad  yn  ddr- 
1hju'>1  i  dri  dosparth,  a'r  wlad  yn  ogleddol  i  dri  dosparth,  ac  or- 
dciniwvd  eagob  dros  bob  dd,  ynghyd  a  cbyngborwyr  iddo,  a'r 
cyfan  dan  lywyddiaelh  Newell  K.  Whitney,  Hywydd  eorwm  yr 
esgobiou,  yr  hwn  a  gyfarwyddwyd  i  osod  yr  boll  sffyddogion  douo 
mean  Irtfn. 

Y  mat  oddetttu  deg-ar*bugaln  o'r  brodyr  wedi  myned  yn  ddi 
weddat  i  Ddyffryn  Ulafa,  oddeutu  tr'nigain  milliir  i'r  de,  i  sefydlu 
Irofedfgaeth  ft'chan  ni  ddybenios  amaelhyddol,  a  pbysgota,  gan 
obeithio  trwy  byny  lethan  vr  alwad  am  gig  eidion,  yr  hwn  yn  yr 
BDJser  presennol  sydd  yn  bytrach  yn  lirin,  ac  yn  amryirio  o  saith 
i  wyth  cent  y  pwy»,  ond  daw  yn  ncll  gyJa'r  lyfianf. 

Mae  dosparlhiadau  y  ddinas,  yn  gyflredin,  yn  cynnwys  naw 
bloik,  pob  on  yn  dii  ysgwar,  a  bydd  nob  dosparth  yn  cael  ci  gau 


i  n)ewn,  ar  ddull  cae  mawr,  i'r  dyben  o  acbub  amser  at  amaeth- 
wriaetb. 

O  berwydd  yiuosodiadau  Indiaidd  ar  ein  ceffylau,  da,  a  medd 
ianuau  ereill,  ac  ymddygiad  dnvg  rhyw  yehydig  o  webiliou  ag 
sydd  wedi  dyfod  i  blitb  y  Saint,  y  mae  trigolion  y  dyflryu  hwn, 
fel  y  mae  yn  arfero!  mewn  gwledydd  newyddion  yn  gyffredin, 
wedi  rbeoleiddio  llywodraetb  amfierol,  i  fodoli  tra  liyddo  ei 
hanghen,  neu  hyd  oni  allom  g.tel  ysgrif  fraiut  am  lywodraelh 
diriogaetbol,  drus  yr  hyn  y  mae  deiseb  ar  droed  yn  barod. 

Y  mae  amryw  o  ysgolion  wedi  eu  cynnal  yn  ystod  y  gauaf  di 
wedduf,  yn  y  rbal  y  mae  yr  Hebraeg,  Groeg,   Lladin,  Ffrengaeg, 
Ellmynaeg,  Tahitiaeg,  a  Seisnaeg,  wedi  bod  yn  cacl  eu  dyggu  yn 
llwyddiannus, 

Yn  yr  bylref  diweddaf,  cafodj  y  brodyr  ganiataJ  i  dori  yr  boll 
goed  oe.ld  o  fewn  deg  mill  til  ar  h  11  gain  i'r  ddinas,  ar  yr  ammod 
o  fod  iddynt  eu  cludo  i'r  ddinas  yn  ystod  y  gauaf.  Bunnt  yn  lied 
lnfurus,  a  gmiaelbant  yr  hyn  a  allent,  ond  ni  nnaethant  oud 
dechreuad  bychan  tuag  at  sicrhatt  cyinmaint  ag  oodd  o  fewn 
pyinthe  ;  mllltir. 

Yr  ocdd  misoedd  Mawrth  ac  Ebrill,  liyd  y  4ydd,  yn  dra  mnyn 
aiiid  a  dymuuol,  a  gwiiacih   Haver  o  grkiaid   by  chain   eu  byrn- 
ddartgosiad ;  ond  y  ruae  heidiau  mawrion  o  gornieyllod  wedi  dyfod 
i'u  plilh,  ac  yn  gwneiitbur  ervn  rwygiadau  yn  en  rhesi. 

O  h  n  allan  ni  fydd  yn  ddoetbineb  yn  y  Saint  i  ymfndo  o'r 
Taleithiau  neu  Graliforaia  i'r  He  hwn,  os  na  fydd  ganddynt  wageui 
a  digon  o  fodd  i  yrofudo  beb  gynnortbwy  o'r  dyffryn;  a  dylent 
gluio  ganddynt  tldigon  o  ddefnydd  bara  i  barhau  iddynt  yehydig 
o  fisoedd  we'll  dyfod  drosedd  ;  o  herwydd  ni  lydd  y  cynauaf  wedi 
ei  gasglii,  na'r  llal'ur  yn  barod  at  byny.  Bydd  trigolion  y  dyffryn 
yn  gjfangwbl  yn  ymddibvnol  ar  gynuyrch  y  tyminor  hwn  at  eu 
cynuali.ieib,  ae  ni  fydd  ainser  ganddynt  i  aduei  eu  llnfunvailii,  a 
myned  a'u  wageni  i  gludo  gwersylli.edd  ymfudol,  fel  ag  y  ruaenl 
wedi  gM'neyd  hyd  yn  byn.  Heldaw  hyn,  y  mae  eryn  nifer  o 
d-.lynion,  proffeswyr  a  dibroffes,  Duw  y  rbai  sydd  yn  dvscleiiio 
fwyaf  mewn  aur,  wedi  myned,  ac  ar  fvned,  tua'r  mwngloddiau 
aur,  i  drenlio'r  tymmor  :  canlyniad  naluiiol  yr  hyn  fydd  lleihad 
yma  yn  y  gnaith  o  godi  llafur,  tra  na  fydd  lleibad  cyfeibyniol  yn 
y  bwytanyr,  trwy  fod  llawer  yn  gadael  eu  teuhioedd  ar  ol.  Y 
mae  digonedd  o  trreiddiau  at  feilbriniaeth  yn  y  dyffryn   h«u,  fel 


tad  oes  uchos  ofni  newyn  ;  etlo  bydd  yr  holl  umsur  a  dreulir  i 
gloddio  am  vvreiddiau  yu  Ueihau  y  gwafth  amaethyddol,  ac  yn 
gulled  i'r  oynaaaf  nosuf. 

Mae  y  prinder  11  a  fur  sydd  wedi  bod  yn  y  dytfryn  hwn  oddiar  y 
dechreu,  wedi  achosi  llarldiad  lluoedd  u  auifeiliaid,  yr  hyn  a 
udawu  )o  i  ddinulliad  Dewydd  mor  fuan  ag  y  byddo  cyfleusdra  yn 
cauiatau  ;  a  byddai  yu  (Ida  i'n  brodyr  yiul'udol  golio  eu  bod  yu 
agored  i  gulli  Uawer  ar  y  tfordd  ;  hel'yd,  y  mao  airifailiaid  yu 
feddianuau  da  ar  ol  cyrhaedd  yma,  ao  nld  oes  oohos  ofni  dwyn 
gormod  o  wartheg,  troisiedi,  defaid,  ycbuin,  neu  y  rhywiau  mwyaf 
dewisol  o  onii'eiliaid  o  bob  math,  i'r  lie  yma;  o  uenvydd  y  mao 
pothau  felly  yn  well  yma  nag  uur,  oblogid  gelllr  prynu  pet.hau  & 
hwyut  uas  gellir  ag  uur;  I'el  hefyd  y  gwna  gwydduu,  hwyaid, 
twrciod,  gieir  o  bob  math,  llestri  tai,  del'nyddiau  sych,  groceries, 
gwydr  tfeuestri,  hoelion  (gan  mwyaf  b',  H,  10,  shingle,  ec  ycbydig 
o  bedair  catalog),  edau  gotwm,  amrywiae-lh  o  stwif  at  livvio,  yn 
ncillduul  dye  sells,  pueo'iau,  gsui,  rnyr,  copal  a  shellac,  spirits  of 
turpentine,  papyr,  llyirau,  llilkiu,  durliliau,  ysgriwinu,  a  Ualiiau 
tin  o'r  math  goreu,  durgelfi,  cyllyll,  ike,  haiarn  at  felinuu  a  gwaith. 
iVena,  Ual'nau  haiarn,  dftr  o  bob  math,  llufnuu  copr  a  pines,  lleslii 
pridd,  gwydrau,  dryoh-wydrau,  lledr  esgidiau,  hariieisiuu.udduiu- 
iadau  barueislau,  Uifiau  melinau,  offer  gweithwyr,  gwirs  o  bob 
muinlhdi,  cloion  ac  addurniadau  drysau,  ewpbwrdduu,  a  chloion 
egwyd;  — yr  noil  bethau  hyn  ydyni  yn  well  nag  aiiun  yn  y  ddinas 
lion.  Byddai  yn  well  fod  y  llestri  pridd  a  phob  math  o  wydr  yn 
cael  ou  pacio  mewl)  colwm,ereti  cludoyn  ddiogel,  a  bydd  V  cotwni 
yn  wusanaethgar  iawn  ymu.  Bydd  eioieu  amrywiaetli  o  lodr 
esgidiau  y  tj  minor  hwn,  a  chvllawnder  o  bono. 

Y  uiae,  amrywiaetb  mawr  o  yd  u  hailau  yn  y  dyfl'ryn  eisocs,  ond 
ni  ddylui  bvny  rnystro  y  Saint  rhag  dyfod  a  badau  dewisol  gan- 
ildynt  o  bob  rhau  o'r  ddaear,  o  henvydd  y  mao  pob  path  da  a  ellir 
godi  yuia  yn  eisieu;  uc  y  mac  eisiau  cylluwnder  o  huduu  Osago 
orange,  Cherokee  rose  tree,  a'r  ddraenen  wen  Seisnig,  y  flwyddyn 
lion,  ut  berth!,  a'r  gluruneu,  neu'r  winwynyn  nivnyddig,  at  fwytaj 
lieiyd  hodttu  lobelia,  uiorwydd,  a  locust  du.  Bydd  uurhvvv  gyf- 
hnvoder  o  silesia  pur,  nuu  hadau  beatwa  l-'freugig,  yn  ddefuyddiol 
ymu  \n  y  Iviiiiuor  lnvu. 

Dydded  I'r  brodyr  yn  Pottoiratamie,  y  rhai  ni  allant  diefnu  eu 
iniihiiii  i  ddyfod  tuag  ymu  y  tymmor  hwn,  lei  y  nieddyliusom, 
aron  He  y  uiauul,  gun  yniuguio  at  hyny  y  llwyddyu  nesaf;  a  bydd  i'r 


9 

Saint  yn  yr  Unol  Daleilhiau,  Canada,  Ewrop,  Asia,  A  Africa,  barhaa 
i  ymgasglu  ar  diroedd  Pottowatamio,  a  pharotoi  gyferbyn  a'u  taith 
ddyfodol  yn  gydunol  a'n  bysbysiaeth  fiaenorol  o  hyny.  Er  hyny, 
os  oes  dynion  ieuainc  neu  seogl,  neu  ddynion  a  theuluoedd  (y 
rbai  a  allant  adael  wedi  darpa-ru  yn  gysurus  drostynt  er  dyfod  y 
tymmor  nesaf),  y  rhai  a  ellir  hebgor  yn  Pottowatamic,  i  ddyfod  yn 
roloen  ymay  tymmor  hwn,  er  codi  llafiir,  adeiladu  tai,  &c,  byddai 
yn  dda  iddynt  i  ddyfod  ;  o  berwydd  gall  un  dyn  felly  wneyd  fwy 
yma,  gogyfer  ag  angbenrheidiau  Saint  dyfodo],  nag  a  allai  tri 
wneyd  wrtb  aros  yn  Iowa  ;  ond  os  oes  ganddynt  dduw  aur  yn  eu 
calonau,  gwell  iddynt  aros  lie  maent.  Bydded  i'r  boll  betban  hyn 
gael  eu  penderfyuu  raewn  ioethineh  yn  y  cynghor  sydd  yn 
eich  plitb. 

Edrycha  y  cyfryw  o'r  Deuddeg  sydd  yn  Pottowatamie  fod 
copiau  o'r  epistol  bwn  yn  cael  eu  gyru  at  y  Saint  yn  mhlilh  yr 
holl  genedloedd  Dwyreiniol. 

Mae  vr  Henuriad  Aroasa  Lyman  wedi  ei  benodi  i  gario  yr 
epistol- hwn  i'r  Saint  yn  Ngbalifornia  Orllewinol,  a  pheri  iddo 
gael  ei  wasgaru  yn  mhlith  y  brodyr  yn  y  byd  gorllewinnl,  mor  bell 
ag  y  mae  yn  bosibl ;  heb  anghofio  y  Society  Islands,  lie  mae  yr 
Henuriad  Addison  Pratt,  a'i  deulu,  ac  benuriaid  ereill,  \n  bwriadu 
myned  y  tymroor  presennol. 

Dymunwn  adgoffa  y  Saint  yn  Ngbalifornia  Orllewinol,  y  rbai 
nid  ydynt  yn  dyfod  yma  y  tymmor  bwn,  fod  yn  eu  gallu  i  wneyd 
daioni  mawr,  trwy  ddanfon  eu  degwm  a'u  rboddion  i'r  lie  bwn, 
hyd  eilhaf  eu  gallu;  a  pba  fwyaf  haelionus  y  byddont  yn  y  peth 
bwn,  y  tymmor  yma,  mwyaf  i  gyd  fydd  ganddynt  hwy  i  ddyfod 
pan  y  deuant;  o  henvydd  y  mae  eisieu  eu  hoffrymau  yn  nwr  ar  y 
Saint  tlodion,  ac  y  mae  yr  Arglwydd  wedi  rboi  gallu  i  chwi  i'w 
cynnorlbwyo,  a  gofynir  eioli  gnruchwylineth  oddiar  eich  dwylaw  ; 
ac  yn  ol  fel  y  byddooh  chwi  yn  rboddi,  y  rboddir  i  chwithau. 

Y  mac  anirywinl  o  benuriaid  wedi  eu  hapwyntio  yn  barod  av 
genadiaethau  trariinr,  i'r  Ynysoedd  Gorllewinol,  Lloegr,  a  gwle.d- 
ydd  ereill  ;  ond  cyfarwvdda  doetliiuub  fod  i'w  llafur  gael  ei  gaclw 
yma,  o  leiaf  hyd  oni  fyddo  y  cynauof  dyfudol  wedi  pasio 

Y  mae'r  brodyr  Parley  P.  Pratt  a  John  Taylor,  yn  gystal  eg 
Aroasa  Lyman  a'r  cyfryw  o'r  Deuddeg  aordeiniwyd  yn  ddiweddai', 
yn  y  lie  hwn,  yn  llafurio  ddvdd  a  no»  er  gwneyd  daioni  i'r 
rgWvs  a  sofydUl  eu    teuluoedtl   yt\    gysvtnis,  fel  y   gallon?  gaol  v 


II) 

fraint  etlo  o  fyned  allan  at  y  cenedloedd  a  phregelhu  yr  efengyt, 
Os  yvr  y  Saint  sydd  ar  wasgar  am  weled  yr  henuriaid  o'r  He  hwn, 
bydded  iddynt  ddanfnn  atom  yn  ol  eu  gallu  o'u  heiddo,  fel  ag  y 
byddo  i  ddwylan  y  ffyddlawn  gael  eu  rliyddhau  ;  I'e]  y  byddo  i'r 
cortynau  gvda  pha  rai  y  maent  wedi  eu  rhwyrao  gael  eu  tori,  ac 
fel  y  byddo  henuriaid  Israel  yn  teirnlo  eu  hunain  mor  rhyc'd  a'r 
anyr,  aci  fedru  gadael  a  cbalonau  Hon  cu  teuluoedd  a'u  perthyn- 
asau,  a'r  oil  sydd  yn  anwvl  ganddynt  yma,  ae  hedeg  ymaith  megys 
ar  adenydd  eryrod  at  y  cenedloedd,  cyhoeddi  efengyl  yr  iachawd. 
wriaeth,  dydd  gwaredigaetb  i'r  goithrymedig;  casglu  crwydriaid 
Judab  a  gweddillion  Kpbraim  o'r  pedwar  gwynt,  i  wlad  eu  heti- 
feddiaeth  ;  fel  y  byddo  i  Seiou  gael  ei  badeiladu,  Jerusalem  ei 
hail-sefydln,  a  gogoniant  y  dydd  diweddaf  i  lan\v  y  ddaear. 

Yr  ydym  wedi  dweyd  wrth  y  Snint  lawer  gwaitb,  y  dylai  pawb 
sydd  yn  dyfod  i'r  lie  hwn  fod  wedi  hollol  benderfynu  cadw  gor- 
chymynion  Duw  a  gweithredu  cyfiawndcr,  onide  n.id  allantddys- 
gwy]  i  fendith  y  Nefoedd  orphwys  arnynl ;  o  herwydd  nid  oes 
Jim  yma  yn  rhwystr  i  urj  dyn  weithredu  yn  uniawn;  a  chati 
wybod  fel  ag  yr  ydym  am  demtasiynau  a  bwriadau  gelyn  poh. 
daioniwrtb  geisio  amain  pobl  ar  gyfeiliorn  oddiwrth  lwybr  dyled- 
swydd,  gorfndir  ni  i  ddweyd  with  y  Saint,  fod  yn  well  i'r  rhai 
hj  nv  sydd  heb  osod  eu  ealonau  yn  ddigonol  ar  weithredu  c\  fiawn- 
d'-r  a  dilyn  cynghor  y  sawl  a  apwynliodd  Duw  i  aiwain  ei  bobl 
yn  y  dyddiau  diweddaf,  ond  sydd  yn  caru  yobydig  o  lwch  dys- 
.  !  ,  r,  ueii  hiulr  elw,  ac  yn  gofalu  mwy  i  foddloni  eu  tueddiadau 
i-ybyddlyd  eu  bunain,  Irwy  redeg  yma  ae  acw  ar  ol  iddynt  gyr- 
U  Mild  y  He  hwn,  fel  y  gwynt  ar  y  mynyddoedd,  i  gadw  eu  hunain 
viu 'iih;  nid  oes  yma  eisiau  Saint  o'r  falh  :  nid  oes  pan  Dduw 
mi  defnvdd  iddynt,  ac  nid  oes  gau  ei  weision  ;  o  herwydd  gellir 
sdeiludu  leyrnas  nffoedd  yn  will  hebddyut  na  chyda  hwynt. 
Sa  fuddylied  y  Saint,  o  herwydd  nas  gallant  oil  vrogasglu  i'r 
'■  hi  N  i.  s,i, in  yn  yr  amser  presennol,  nad  oes  dim  iddynt  i 
wneyd,  Pregethed  yr  henuriaid  yr  efengyl  yn  liihob  lie,  fel  y 
cinl  pj  flcnsdra,  a  bydded  i'r  Saint  yn  mliob  man  wylio  n  gwcddio 
tn  dililuiid,  rhag  en  cael  hwy  yn  cysgu,  megys  ar  gumil  nos,  ac  i'r 
Priodfnb  wneyd  ei  ymddangosiad,  a  chau  y  Jrws  yn  eu  herbynj 
rants  ni  In  an  v,  r,  oddiar  pan  ddaeth  allan  Lyfr  Mormon,  pryd 
.  hu  macs  mwy  lielaelh  at  yuiarferyd  fFyrtd  a  gwoiihredoedd  da, 
i-  nrgoelinn  am  livyddinnt,  nag  sydd  yn  bresennol. 

rilsd  u     i-boedduj  igwiiihiaji  cyhoeddus  eretll  sydd  yn, 


Il 

ofymil  or  sefydlu  stake  o  Seion  yn  y  lie  hwn,  a  ofynant  lawer 
iawn  o  eiddo,  beblaw  gwaith  a  llawer  o  ddefnyddiau,  fel  gwydr 
ffeuestri,  hoclion,  pethan  atddrysau,  &c.',  y  rhai  a  fydd  eu  beisieu 
cyn  y  gt'llir  eu  gweithio  yma;  bydd  cisieu  modd  i  brymi  a  chludo 
yr  holl  bcthau  hyn.  Yr  ydym  gan  byny  wedi  apwyntio  yr  Ilen- 
uriad  Orson  Hyde  yn  ornchwyliwr  i  ni  yn  yr  TJnol  Daleithiau  yn 
gyflredinol,  i  dderbyn  a  cbasgln  degwra  a  rhoddion.  Yr  ydym 
hefyd  wedi  apwyntio  yr  Hennriad  Wilford  Woodruff  yn  oruch- 
wyliwr  i  dderbyn  a  chasglu  degwro  a  rhoddion  yn  Canada,  Nova 
Scotia,  Brunswick  Newydd,  ac  ynysoedd  cyfagos,  fel  y  byddo  yn 
cael  cyfleusdra.  Yr  ydym  hefyd  wcdi  apwyntio  yr  Henurind 
Orson  Pratt,  o  Llerpwl,  yn  ornchwyliwr  i  dderbyn  a  chasglu 
degwm  a  rhoddion  yn  Lloegr  a'r  Ynysoedd  Prvdoinig,  ac  oddiwrth 
yr  holl  Saint  cyfagos  ;  ac  yr  ydym  yn  gVahodd  yr  holl  Saint  yn 
y  dwyrain  i  fod  yn  ffyddlawn  a  diwyd  i  wneyd  eu  cyfraniadati 
i'n  goruchwylwyr  hyn,  fel  y  hyddora  ni  yn  fuan  yn  cael  modd  i 
fynn  y  del'nydciiau  ag  sydd  yn  angheurheidiol  cr  cvllawni  y 
gwaith  a  roddodd  Duw  i  ni  i'w  wneyd  ;  a  bydd  i'n  goruchwylwyr 
gadw  cyt'rif  cywir  a  manwl  o'r  holl  ddegwm  a'r  rhoddion,  a 
gwneyd  a  hwy  yn  ol  fel  y  byddom  ni  yn  gorchymyn. 

Ar  y  4ydd  o  Ebrill,  bu  cafod  drom  n  eira  yn  y  dyffryn,  ond  yr 
oedd. y  ddaear  yn  glir  eilwaitb  faanner  dydd  dranoeth.  Achosodd 
vhywfaint  o  wlaw  ar  y  6fed  ohiriad  cynnadledd  flynyddol  yr 
eglwys  hyd  y  7fed,  a  threuliwyd  y  dydd  mewn  pregethu  a  dysgu, 
a  therfymvyd  y  gynnadledd  ar  bi'ydnawn  y  Sabboth,  wedi  cael 
presennoldeb  cynnnlleidfa  fawr  o'r  Saint,  y  rhai  yn  unfrydol  e. 
gvmmeradwyasant  y  gwahanol  swyddogion  a  enwir  yn  yr  epistol 
hwn. 

Penodwyd  fod  i'r  Henuriad  Parley  P.  Pratt  fyned  yn  genadwr 
i'r  Ynysoedd  Gorllewraol,  He  dysgwylir  iddo  fyned  cyn  un  gauaf 
grail.  Dysgwylir  hefyd  yn  yr  un  amser  y  bydd  i'r  Henuriad 
<!harles  C.  Rich  fyned  ar  ei  genadiaeth  yntan,  trwy  sefydlu  ei 
hun  a'i  deulu  rywle  yn  Nghalifnrnia  Orllewinol. 

Bydded  y  Saint  yn  ffyddlawn  yn  mhob  gair  a  gweithred  dda, 
ac  yn  ddiwyd  yn  mhob  peth,  ac  etto  nid  trwy  frys  a  gwastraff,  yr 
hyn  sydd  yn  achosi  dystryw  ;  ac,  yn  gymmaiut  ag  nas  gallant 
fod  yn  harod  i  ddyfod  yma  y  tymmor  hwn,  bydded  iddynt  fod  yn 
ddiwyd  yn  ymbarotoi,  ac  i  ddysgwyl  eu  hamscr  mown  amynedd, 
-  bydd    yn  dda   ornynt ;  n  herwydd  yr  Ysbryd  Glan  a  drig  g.yd.p. 


12 

hwytit,  vi  liwn  a  ftjltosa  laweuydd  calon  a  eiriolJeb  gwynebpryrt, 
ffcl  .<;;  y  bydd  ]>oh  buich  yn  ysgkfn,  a  nbob  iau  yn  csnnvytli, — y! 
byn  yn-  gweddi  rich  bniclyr  yn  y  cyfaramod  uewydd  a  thragwydd- 
■>l,  a'ch  t»w'uisioii  yn  wastadol  er  mwyn  Crist.     Anieu. 

BnroHAM  Young, 
IIeukii  C.  Kimball, 
Wii.lakd  Richards. 


(Cyfteithwyd  o'r  New  YurA  Herald,  am  Fekefin  22,  1S19, 
,71111  .'.  Davis  ) 


•nn»  nint,  mnnruDD,  ikimvn-iviim,. 


